GALAR GAN 


A GYFANSODDWYD GAN GYFAILL, ER COFFADWRIAETH AM 


JOHN ELIAS, 


O BLWYF LLANDYFEILOG, SIR GAERFYRDDIN, 


Yr hwn a fu farw, ar y Vfed o Fai 1849, yn 26ain oed. 


O Angau! pa fodd y rhyfygaist ti dori, 
Blodeuyn mor dyner, a siriol a hyn; 
O weithred ddiaddnrn, gresynus mewn difri, 


Rhoi blod'yn mor beraidd, dan gloion y glyn. 


Daw'r Gwanwyn dan wenu, i harddu y dyffryn, 
Daw'r meillion prydferthaf, a gwychaf eu gwedd, 
Ond Jomu ni cha' weled hoff degwch y rhosyn, 


Mewn caddug gorbraddawl, yn nghilfach y bedd. 


Daw'r haul i dywynu'n nysgleirdeb yr hafddydd, 
A'i euraidd belydron lewyrcha'n mhob man; 
Ond Jomu ni cha' weled ei degwch ysplenydd, 


Mae'n cysgu yn dawel yn mhridell y Llan. 


A daw y Cynhauaf, gan alw'r llafurwyr, 
I'r maesydd yn lluoedd, ar doriad y wawr; 
Gadewir y gwenith i'r dewrion fedelwyr, 


Ond Jon ni ddaw dori'r un dywysen ilawr. 


MSS NSF NN SAND WN "SS NN SL SS NL FV FM VN 


A'r Gauaf a yr ei oerwyntoedd ysgythyrog, 
Gan ruo'i daranlais, yn groch uwch eì fedd $ | 

Er hyny mai Jon, trwy'r tywydd tymhestlog, 
Yn eithaf digyffro, yn huno mewn hedd.. 


Fel hyn yn eu cylchoedd, tymhorau ehedant, 
Llawenydd na galar, ni theimla ei fron ; 

Y byd na'i helyntion, ni wyr ef oddiwrthynt, 
Dim gwaith na dychymyg, nid oes lle mae Jonu. 


Er hyny daw cyfnod, o'i drwmgwsg y deffry, 
Pan na bydd tymhorau'n cyfnewid y byd ; 
Trwy lef yr Archangel y cyfyd ì fyny, 
Mewn gwedd ogoneddus, yn ddysglaer ei bryd. 


Fel blod”yn fe'th blanwyd yn hardd yn y wynfa, 
Mewn hinsawdd dymherach, hyfrytach na hon, 

Lle tyf yn naturiol y bywyd hawddgara, 

Mewn urddas tragwyddol, heb dranc y bydd Jon. 


ARGRAFFWYD GAN J. THOMAS, YN HEOL Y PRIOR, CARRFYRDDIN, 





